WikipediA 

Kiliguria 


Kiliguria ni mojawapo kati ya lugha za Kihindi-Kiulaya inayozungumzwa na watu 450,000 hivi hasa Italia 
Kaskazini Magharibi, lakini pia Monako, Ufaransa na kokote walikohamia watu kutoka eneo hilo asili, 
k.mf. Argentina . 

Kihistoria asili yake ni lugha ya Kilatini, hivyo inahesabiwa kati ya lugha za Kirumi. 


Viungo vya nje 


■ ACADEMIA LIGUSTICA DO BRENNO (Kiliguria) (http://www.zeneize.net/index.html) 

■ Official Orthography and Alphabet (Kiliguria) (http://www.zeneize.net/grafia/arfabeto.htm) 

■ makala za OLAC kuhusu Kiliguria (http://www.language-archives.org/language/lij) 

■ lugha ya Kiliguria katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/ligul248) 

■ Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=lij) 

■ A Compagna (http://www.acompagna.org/) (Kiitalia) 

■ GENOVES.com. ar - Ligurian language & culture, literature, photos and resources to learn 

Ligurian (http://www.genoves.com.ar/english.html) (Kiingereza) 

■ GENOVES.com. ar (http://www.genoves.com.ar/) (Kihispania) 

■ Kiliguria: mashairi (http://www.genoves.com. ar/textos.html#POEXIA) 

■ Firefox Kiliguria (http://firefoxzeneize.altervista.org/index.html) 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kiliguria kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kiliguria 

&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kiliguria&oldid=1088026" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 5 Oktoba 2019, saa 13:12. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 

























